CAN SYLWEDDOL 


YN DANGOS YR UNDEB 8YD» RHWNG 


RSILO 'A STON 


(ORIST A'I EGLWYS), 


E 
A GYFANSODDWYD 


| AR DDULL O YMDDYDDAN, 


Gan W. WILLIAMS, Pantycelyn. 


h 


*Darllener 1 Oor.iii. ll; Ioan xvìi. 21; Can. vi. 9; 
Iosn x. 65: Gal. iii, 2&8; Eph.ii. 18-—16; Ioan xv. 2 ; 
Col i. 18; lIoaniv. 13; 1 Cor. vi,17 ; 1 Ioan iii. 24. 


Os dewch yn nes i wrando, . Diar. ìi. 2. 
Cewch gân a dâl ei chofio, 

A'i darllen a'i myfyrio, 
Yn gryno fawr a mân ; Deut. xxxi. 2. 

Ar ddull ymddyddan cyson Salm lxxxix. 19. 
Rhwng Silo a'i briod ffyddlon, 

Gyfarchiad fwyn anerchion 1 Uor. xvi. 20. 
Gwrandewch ar dirion gân. 





2 


SILO. 

O Sion fwyn gariadus, 
. Pa'm wyt ti mor wylofus, _ Galar.i, 17, 
O cyfod, bydd gysurus, 

Na fydd cwynfanus, clyw,— _ Salm, lxxvii. 3. 
Myfi yw'th briod hoyw, 

Mi glywa'th lais di'n galw, Salm. 1, 15. 
Gwir Silo yw fy enw, 

'Rwy'n gwneyd y marw'n fyw. Col. iii. 4. 


SION. 

Y finau yw Sion ddinerth, 

A'm taith trwy ddyffryn tiafferth, Salm. cvii. 7, 
Yn euog o farwolaeth, 

Heb obaith tan fy mron ; Fph,iu. 125 7 
Cyfiawnder sy'n fy ngofyn, cd 

Am ddyled mae'n fy nilyn, Rhuf.iii. 26. 
A finau heb feddu hatlin” a 

I dalu gofyn hon. Diar. vii. 18. _ 





Pan glywais i'th leferydd, 


Mi lamais o lawenydd, Can ii. 10, 

Gogoniant am y newydd, ( 
Mab Dafydd, mawr dy glod ; 

Mae pob llythyren burlan Jol. xix, 24, 
Sydd yn dy enw gwiwlan 

Yn hyfryd i'w ci spelian, Diar. vii. 2, 


I y enaid egwan, cod. 


SILO. 
Mi th gerais di mor. gynur, Marc x. 49 
Cyn creu y nef na'r ddaear, Titus i, 
Fod imi'n briod hawddgar, 
A chydmar yn y byd; Oan, v. 6. 
Ni thor y clwm a'r undeb 
Hyd eith:f tragwyddoldeb, — hhuf. viii. 38. 
Fe bery mewn ffyddlondeb 


Pan ddarífo dyddia: 'r byd. — adn. 30. 
Ty 








3 


SION, 

'Rwy'n synu pan bwy'n meddwl Salm viii, 4. 
âm daaat, Silo anwyl, 

A'r afon fawr o drwbl, Salm cx. 11. 
I gyd a yfaist ti; 

A'r fantell goch ysgarleU, Mat. xxvii, 84, 
A'r ddiod sur wrth syched, 

A'r chwys, a'r poen, a'r lludded, | Luc xxii. 40, 


Wrth dalu'm dyled i. 1 Cor. vi. 2O, 
SILO, 
Mi lamais dros y bryniau, Can. ii. 8. 


Mi neidiais dros fynyddau, 


“Y gyfraith fawr ag angau, Col. iii. 4. 


A'm bronau'n anian brudd; 
O gariad atat, Sion, 
Mi gollais waed fy nghalon, Ioan yv. 12. 


“Drwm hoehad rhwng y.lladron, 


I'th gael di'n union rydd. | nhuf, viii. $1. 


SION, 
Mae'th bregeth a'th leferydd — Galar.i.2. 
Yn abl hollti 'r creigydd, 
Wrth chwareu rhan Gwaredydd, Rbuf. vi. 10. 
Achubydd dedwydd doeth; 
Mae'r holl brophwydi geirwir, Luc xxiv. 44, 
A'r pedwar efengylwyr, 


Yn coffa am y írwydr Act. iii. 18. 

Yn eglur ac yn noeth. Esa. liii, 5. 

SìLO. 

Gwirionedd, Sion, cofia, 

Bydd sôn am fryn Caifaria, Luc xxiii. 33, 
A seinio mawl, Hosanna. 

Gan dyrfa ddi-wahân ; Diar. xiv, 1. 
Llawn afael mewn gorfoledd, 

Wych elfen, lawn o sylwedd, —  adi.3. 
Gogoniant hyd y diwedd 

Mewn efengylaidd gân. Barn. yi. 3. 





4 


, SION. 


O Silo dyner galon, 
O cofia finau th Sion, 


Sydd yma mewn trallodion, 


Oflaen gelynion haid; 
Dy bresenoldeb hawddgar 


Sydd nefoedd ar y ddaear, 
Yn llefain, “ Clyw fy llafar,” 
O'th ffafr bydd o'm plaid. 


" SILO- 


'Rwy'n gwrando fy anwyl Sion, 





Hos. xi. 8, 


Act. xiv. 22, : 


Esa, xliii. 2. 


Salm lxx. 1. 


Salm. lxx. 5. 


| Mi wnaf dy byrth di'n gryfion, Esa. xxxiii. 20. 


Ni thynir un o'th hoelion, 
Sy'n gyson oll i gyd ; 
O cred fy ngair i'n gwbl, 


Mi'th gadwa di mor anwyl, 


Nes delwyf ar y cwmwl, 
Cais feddwl hyn o hyd, 


Clyw hyn er cysur, Sion, 


Mae 'th enw ar fy nwyfron, 


Yn agos ab fy nghalon 
Yn ffyddlon nos a dydd ; 
Myfi yw 'th briod Silo, 


Sydd beunydd yn dy gofio, 
'Rwy'n eiriol, 'rwy'n gweddio, 
/  Felna ddiffygio 'th ffydd, 





Preg. xii, 3 





Salffì xvii. 8. 


w 


1 Thes. iv. 17, * 


Esa, xlix. l. 
mA ' 
Can. viii, 6. 
LïEuc xxii, 31. 
Salm xxvii, 13. * 


